WicipediA 


Cyrdeg 


Cyrdeg neu Cwrdeg yw iaith y Cyrdiaid, grŵp ethnig sy'n byw yn Anatolia a'r Dwyrain Canol. Mae'n iaith 
Indo-Ewropeaidd sy'n perthyn i gangen Iraneg yr is-deulu Indo-Iraneg o'r ieithoedd Indo-Ewropeaidd. Mae'r 
rhan fwyaf o'i siaradwyr yn byw yn Cyrdistan ond ceir nifer o alltudion ac ymfudwyr Cyrdeg eu hiaith yn 
Ewrop a Gogledd America hefyd. 



Argraff iad Cyrde g Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Cyrdeg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Cyrdeg&oldid=1440335" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 11 Mawrth 2013, am 11:41. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




















